0 DAHILAN 


para ipagdiwang ang 

TAON NG 
5 0 NDFP 
17 


Itinataguyod ng NDFP ang hinaing ng mga 
katutubong Dumagat at Remontado sa 


pagtatanggol ng lupaing ninuno. Binuo ang 
Kadumagetan para isulong ang kanilang 
pambansa at demokratikong interes. 


Peyon pa i NDFP (Buti pa ang NDFP) 
mula sa Narciso Antazo Aramil Command - NPA-Rizal 


Non ona a panahon 

Kami ay naddi kalantagen 

naddi kaginlan ni atab 

kaginlan ni agos 

Ngonit ne dumatong i mga deyuhan 
lupain a ninonu di de a kinamkam 

habe a i kami ay binut di kabukuden 
na eyenan ni pangisdean, na eyenan ni 
sakahan 

habe a i gubyerno at mayemang 
deyuhan i ge kinabeng 

Kalunos lunos i sinapit mi a Kadumagetan 
i pamilye mi ay an ti permanente a 
taanan 

yinurakan di ngani i karapatan 

pe pagbewalan pa a maglenang liwet ni 


sakahan 

at nono ngani an pa ede nasiyahan i mga 
gaheman 

Boot ke pa a umosin di mapaminsala a 
dam 


Peyon di la ta naddi-o i NDFP 

| eye i ge taguyod ni di kami a 
kahelingan 

At ge solung ni di kami a karapatan 
| eye pala i ge todu te 

papalano mi ni bewi 

| naloy-naloy mi di a pe protektehan 
at pe pagyeman 

| lupaing ninonu a buhay me a 
Kadumagetan 


Noong unang panahon 

kami'y nasa kapatagan 

nasa tabing dagat 

at nasa tabing agos 

Ngunit nang dumating ang mga dayuhan 
Lupaing ninuno'y kanilang kinamkam 
habang kami ay itinaboy sa kabundukan 
Nawalan ng pangisdaan, nawalan ng sakahan 
habang ang gubyerno at mapandambong na 
dayuhan 

ang nakikinabang 

Kalunos-lunos ang sinapit naming 
Kadumagetan 

Ang pamilya ay walang permanenteng 
tirahan 

Niyurakan na nga ang karapatan 
pinagbawalan pa na maglinang muli ng 
sakahan 

At ngayon nga Yy 'di pa nasiyahan ang mga 
gahaman 

Gusto pa kaming lunurin sa mapaminsalang 
dam 

Buti na lang nandito ang NDFP 

Siya ng nagtataguyod ng aming hinaing 

At nagsusulong ng aming karapatan 

Siya rin ang nagtuturo 

Kung paano namin mabawi 

Ang lupaing malaon naming pinaglaban 

At pinagyayaman 

Ang lupaing ninuno na siyang buhay naming 
Kadumagetan 


